CAN NEWYDD, 

Aú y cyfnewidiad a gymer le cir drigolion y 
byd trwy waith y 

iàiŵ. 


1 IToll drigoìion de a dwyrain, 
Dew’cn o bedwàr cwr y ddaeren, 
Chwi gewch genyf rai nèwýddion, 
Mwyn a meîus' i drigolion. 

Dyma dro ddaeth i’n bro, 
Pawb sy’n caru’r 
Itaijroad Newy, 

Dowch 1 waedd iTaliho. 

2 Hyébys yw i chwi a minàáu, 

Mod i wedi canu llyne’, 

Fod, y Railroad fawr yn dyfod 
Lawr trwy Gymry ryw ddíwrnod. 
Dyma dro, &c. 

3 Er.fod llawei* y pryd hyny, 

Fel yn arçeu Railroad Newy, • 
Gan ddywedyd na ddoi hono, 

B}th i ben feì own yn addo. 

Dyma dro, &c. 

4 ’Nawr yn llon mi alla waèddi, 

Ger eich bron heb ächos ofni, 

Fod y Railroad #edi dechreu 

Yn Morganwg mewn rhai manau. 
Dyma dró, &c. 

5 Nid oes neb yn cofio cÌywed, 

Trwy ei fywyd, er ei ganed, 

Fod erioed trwy blwyf Llànboidy 
Engine dân, a Railroad Newy. 

Dyma dro, &c. 

6 Fe fu llawer iawrro acbwyn, 

Gan y gweithwyr yn gyffredin, 
Eisiau gwaith a phrinder arian, 
Dyna ochain oèdd yn mhób man. 

Dyma dyo, &c. 

7 ’Nawr fe all y Sais a’r Gymro. 

Os bydd rhai’n yrí cáru gweithio, 
Gael derbyniadhore fory, 

Oìl yn ngwaith y Railroad Newy. 
Dyma dro, &c. 

8 Ni bydd neb o> gweitliwyr gwialan, 
Arni’n gweithiö am bris bychan, 

Ac fe aìl yr hen Will Thomas, 
gael ennill gini’r wythnos, 

Dyma dro ; &e. 


2 

§ A p1>ob bachgen ieuanc heiní 
Gaiff gyfleusdra gael meddianms 
Aur ac arian lo-n’d ei bocced, 

Er cael modd i dretio’r merchedr 
Dyma dro, &e. 

30 Ni bydd son am brinder arian 
Gyda neb o heddyw allan ; 

Ee fydd aur ac arian parod, 

Gyda phawb o deulu Railrpad. 

Dyma dro, &c. 

31 Erbyn hyn bydd Slion a Shanw 
Yn cael bwyta rhos.t a benv ; 

Ni bydd rhai’n yn berwi crocho® 
Heb good bishin © gig eidion. 
Dynsa dro, &c. 

12. Amîwg yw. bydd cyfnewiiiacì 
Gyda Railroad fawr yn dwad ; 

Y mae hiriau wedi ewni 
j hôl! weithwyr eywrain Cymruj 
Dyma dio, &c. 

13 Weî, os felly fe â’r labrer 



Cyn bo hir yn gnap o ffarmer ; 

Ac fe gaiff vr hen Shon Harri 
Dalu y ffordd heb ofni’r beili. 

Dyma dro, &c. 

34 Dyma amser bawddfyd iddo, 

Pan bydd ä Shincyn mab yr hen Shanco 
Wedi ennill cant o bunnau 
Ar yr Railroad mewn dwy flyne’. 

Dyma dro, &c. 

3ô ’Rwy’n dych’mygu clyẅai’r gofiaid, 
Seiri hefyd, a masẃniaid, 

A phoh créfftwr yn cyd-wasidi. 

Ièchyd. da y Railroad newy’. 

Dyma dro, &c. 

36 Wel, os felly minnau weidda, 

Ermai gwyddyn yw croen bola, 

Pwy a wyr na ddodir ynddo 
Eẅy o fesur nag a ddalio. 

Dyma dro, &c. 

17 Fe fydd arian yma’n wario 
Heb un teulu yn eu tolio, 

A’r hen wragedd yn difoli 
Yn mhob lle ar dê a chofíì. 

Dyma dro, &c. 

13 Yn lle yfed maidd ac éawJ 
Fe fydd cwrw coch i bob I ? 2 , 


3 

©Fass o fi‘aady ar ol c’.nìo 
A phibeìied o ddobasoa. 

Dyma dro, &c . 

19 Fechgyn ieuainc, dewcli i diwnio, 
Y mae amser g-well yn gwawrio; 
Fe geir gweled pob tylodi 

Yn floi o ffordd y Itailroad newy’. 
Dyma dro, &c. 

20 Wedi railroad gael ei gorphen, 

Fe geir gwelir Dic a Malen, 
Gyda’r engine dàn yn gyru, 

Lan i Lundain gael priodi. 

Dyma dro, &c. 

21 Pan bo’r engine fawr yn teithic 
Heb un ceffyl yn ei lusgo 
’Rwyf yn sicr y bydd syndod 
Gan y brain a rhai o’r piod. 

Dyma dro, &c. 

22 Fe ceir elywed swn cerbydau 
Yn dadseinio broydd a bryniau 5 , 
Lawr o Lundain i’r Casnewy, 
Nantyglo i’r fwynaidd Feni. 

Dyma dro, &c. 

23 PentreBach a Merthyr Tydfll 
Cìant eu cynnal heb fyw yn gynil, 
Ileblaw Aberdare a Hirẁain, 

Oll i gyd gael bywyd Ilawen. 

Dyma dro, &c;. 

Mae rhai cannaedd o ẅheelberi,. 
Heblaw drams, mi fentraf waeddi,; 
’Nawr yn Castèlinedd yn barod, . 
Wedi d’od at wáilh yr Railroad. 
Dyma dro, &e. 

25 Os oes neb yn gallu amheú 
Nad yw’r Railroad wedi dechreu 
Fe all hwnw mewn modd serchog 
Gael ei gweled wrth Manachlog. 

Dyma dro, &c. 

Fe geir clywed canu clychau 
Gyda bris yn Abertawej 
Tre Llandeilo a Llanelli, 
Waeddagyda’r Railroad newy, 
Dyma dro, &c. 

27 Buildir pont.ar afon Towyj 
Engide dân gaiff redeg drosti, 

Fe aliai pumtheg dram ar hugaio 
Ár ei hol fel lot o ycbain. 

Dyma dro, &c. 


4 

28- Pan bo s^vn eeibydau’r eng-ina 
Yn dod heibio tre Cäerfyi'üdin, 

Fe geir gweled y trigolion 
Oll yn gwyllti fel da gwylltion. 

Dynia dro, &é. 

20 Erbyn hyn bydd Lianfihang-el, 

A Saint Clears, yn gwaeddií yn uclrel 
Y daw ciniaw dda i bob dyn, 

Slice of bam and. piece o pwding’. 

Dyma dro, &c. 

80 A’r lîendy Gwyn geriiaw Drefycban, 
A gant rofio’r aor a'r ai.'an, 

Heb ungofid yn eu blinó, * 

Mwy na’r baban egwan sugno. 

Dyma dro, &c. , ‘ 

31 Gyda’r gairfe welir Narbortb, 

Wedi gwelia m.ewn bywioiraeth, 
y A ph-po un yn gwaeddu yrì Seîsnèg, 

1 wiil drink a glass yn ehwapêg-. 

Dyma dro, &c. 

3*2 Pan y deìo’r Raiìroad wiwdan 
Heibio Castellaewydd byêhan^ ' 

1 e aiff lluoedd o Ffair Bedair, 

Gyda’r engine bant i Loegr. 

Dyma dro, &c. : ■ ^ 

82 Abergwaun rhaid imi enwr, 

Lle mae’r Hailroad yn diweddu, 

Ac ; fe ddywedir y bydd cangen 
Fyn’d o Lwyni lawr i P atern. 

Dyiha dro, &ç. 

33 Fe fydd Fisbguard.a’i tbrîgoiion 

Oil i gyd fel bòneddigion, 

• A phob un o’r'teuìu dyddan 

Gant eu titio yn Sir a Madam. 

Dyrna dto, : &e. 

34 Fe fy’m agos 'im anghofio, 

Ferched Matliru heb eu rhifo, 

Fe gaiff' rheiny heb ddim trafel 
Bobo gariad Ffair Wylhengeí. 

Dynia dro, &c. 

3«> Wrtii derfynu by'n o eíriau, . 

Nerth fy ngheg mi waeddaf inau, 

A chydunéd paẃb trwy Gymru, 

Ganu clod i’r Railroad newy’. 

Dyma droj &c. 

Cnm/elin. ^ LEYI GIBBON. 


J. T-, Jones } Jrgraffijdâ } Caer/ÿrádin^ 


